WicipediA 


Corseg 


Iaith yn perthyn i deulu yr Ieithoedd Romáwns a siardeir 
ar ynys Corsica a gogledd ynys Sardinia yw Corseg 
(Corsu neu Lingua Corsa ). 

Am gyfnod hir, Corseg oedd unig iaith ynys Corsica, cyn 
iddi ddod yn rhan o Ffrainc yn 1768. Yn 1990, toedd tua 
50% o drigolion yr ynys, tua 127,000, yn medru rhywfaint 
o'r iaith, a tua 10% yn ei defnyddio fel iaith gyntaf. Mae 
hyn yn cynharu a thua 70% oedd yn medru rhywfaint o'r 
iaith yn 1980. 

Dysgir rhywfaint o'r iaith yn yr ysgolion bellach; mae'n 
bwnc dewisol yn yr ysgolion uwchradd. 

Statws 



Arwydd dwyieithog gyda'r fersiwn Ffrangeg 
wedi ei beintio. 


Mae gan y Gorseg statws iaith ranbarthol yn Ffrainc, mewn rhestr a gyhoeddwyd gan lywodraeth Ffrainc. 
Mae'r iaith yn ymddangos ar arwyddion ffyrdd yng Nghorsica. Er hynny, nid yw'n iaith swyddogol yn 
Ffrainc, gan mai'r Ffrangeg yn unig sydd â'r statws hwnnw (ers 1992). Ar 17 Mai 2013, pleidleisiodd 
Cynulliad Corsica o blaid cynnig oedd yn gwneud y Gorseg yn iaith cyd-swyddogol, gyda'r Ffrangeg 
Fodd bynnag, ystyrir y cynnig yn un anghyfansoddiadol. 


Ffynonellau a throednodion 

1. "L'Assemblée de Corse se prononce pour la coofficialité 

du corse et du français (https://www.nouvelobs.com/edu 

cation/20130517.AFP3108/l-assemblee-de-corse-se-pro 

nonce-pour-la-coofficialite-du-corse-et-du- 

francais.html)", Nouvel Obs, 17 Mai 2013. 


— 


Wicipedia yn yr iaith 

m- S 


■f'*' co, 



y gwyddoniadur rhydd, 



agored ac am ddim! 


Tafodieithoedd Corseg 


& Eginyn erthygl sydd uchod am iaith. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia.Org/w/ 
index.php?title=Corseg&action=edit). 


leithoedd Ffrainc 


leithoedd Celtaidd Llydaweg 






































leithoedd Romáwns Arpitaneg, Catalaneg, Corseg, Ffrangeg, Langues d'oi'l, Ligwreg, Ocsitaneg 
leithoedd Germanaidd Elsässisch, Fflemeg, Lothrìnger deitsch 
Unigynnau laith B asgeg 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Corseg&oldid=8462454" 

Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 12 Mehefin 2019, am 22:16. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; ga.ll fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 




